ER COF AM 


MRS. MARY CALEB JONES, 


TEVY VEEW, 


LLANDYSSUL, 














Bu farw Mai 20fed, 1893, yn 80 Mlwydd Oed. 











Ffarwel, ffarwel! fy chwaer, 
Ffarwel! diengaist ti, 
Draw i'r ardaloedd claer, 
Lle trig anfarwol fri ! 
Mae dweyd “ Ffarwel” i mi 
Er hyn, yn anhawdd iawn, 
Ond gwn fod myn'd ìi tì, 
Yn fythol ddwyfol ddawn. 


Wyt, bellach, uwch bob croes, 


Uwch alaeth “ dyddiau blin,” 


Yn diolch nas gall loes 
Fyth groesi dros y ffin ; 

'Does yna neb yn hen— 
Na, ieuanc yw pob un, 

A phawb yn gwisgo gwên, 
Yn ngwenau Duw ei hun. 


Ce'st gysur lawer, gwn, 
Tra yn yr anial dir, 
Er cynddrwg y byd hwn, 
Ce'st rai grawnsypiau pur ; 
Anadlaist awel fwyn, 
Do, ganwaith ar dy daith, 
Yr hyn arferai ddwyn 
O'th fron folianus iaith. 


Ond profaist stormydd certh, 
Gorlethol ambell waith, 
A rhyfedd oedd y nerth 
A gefaist ar y.daith ; 
Dy fab, a'th briod ca— 
Y boneddigaidd wr— 
Hebryngaist yn dy ddu, 
I lawr hyd lan y dw'r 


Dy ddagrau redent dros 
Dy ruddiau'n ffrydlif fawr, 
A theimlit yn ddi-os 
Ei bod ar ben yn awr; 
Haul cysur suddai draw, 
Ymguddiai'r lleuad dlos, 
A thithau, ar bob llaw, 
Amgylchid gan y nos. 


Er hyn, gadawodd Duw 
Un seren er dy fudd 

A fu yn gysur gwiw 
T'th dyner galon brudd; 


GWILYM LEWI 5 














Dy ferch fu it yn nawdd, 
Nes rhoe'st yr olaf gam, 
Bu'n dda—ond digon hawdd 

Yw bod yn dda i fam. 


Ond, dyna, mae'n beth ffol 
Adgoffa'r anial dir, 

Er rhwydded edrych 'n ol, 
A hyny amser hir ; 

Gwell, bellach, edrych drwy 
Y niwl sy'n toi y glyn, 

T'th wel'd, uwchlaw pob clwy' 
Yn iach ar Beion Fryn. 


Ar Grist y rho'est dy bwys, 
Âm hyn y'th ddygodd Duw 
O lan y Teifi lwys 
I lan y dyfroedd byw ; 
O fyd yr anial cras 
I wlad hyfrydwch pur, 
Lle ni chei gwrdd a blas 
Na sawr un ddalen sur. 


Yn ffyddlon buost ti, 

Yn gyson gyda'r gwaith 
Sy'n enill coron bri 

Am dragwyddoldeb maith ; 
Bu'r cyfnewidiad hwn 

Er “ gwell,” can's oeddit sant, 
Ac am “ymddatod,” gwn, 

Y teimlaist ganwaith “ chwant” 


““ Hyderus” oe't yn “ hyn,” 
Er aros amser maith, 

Y byddai'r Arglwydd yn 
Perffeithio'i rasol waith ; 

Edrychaist drwy y bedd, 
Ar foreu'r diwrnod mawr, 

Pan ddeui'n wyn dy wedd 
O wely oer y llawr. 


Yn gorph ac enaid mwy 
Ti fyddi'n llawn o hoen, 
Yn canmol marwol glwy' 
Gan fyth ddyrchafu'r Oen : 
Â minnau, ceisio wnaf 
I ddilyn ol dy droed, 
Er cyrhaedd gwlad yr haf, 
Lle ni bu aua' 'rioed. 


DD (gynt o EBENEZER, Llandyssul.) 


ARGRAFFWYD GAN J. D. LEWIS, MARKET STORES, LLANDYSSUL. 





